





DYODDEFAINT, &c, CRIST. 


Mb 
wna 


1 Fy mwyn gyfeillion, dewch ynghyd, 

Ï gyd, trwy'r byd, heb oedi, 

'Rwyf am eich arwain, heb nacâd, 

Ar ffordd i wlad goleuni ; 

'Rhon sy'n llifo.o fel a llaeth, 

Gwlad helaeth, lawn o hawddfyd, 

Ynghwmni'r Oen, os yno'r awn, 

Ei foli gawn mewn gwynfyd. 
Paradwys, Paradwys, 
Caersalem wiw Baradwys, 
Cawn foli Duw â'r delyn aur, 
Yn nisglaer lon Baradwys. 


2 Mae mil o rwystrau ar fy nhaith, 
A dyrus faith flinderau, 
Ond yn y nef ar ben y bydd 
Pob chwerwon brudd ofidiau ; 
Caf gario palinwydd yn lle clêdd, 
Yngwlad y wlvld ddiddarfod, 
A chanu heb flino fawl i'r Oen, 
Ffarweli boen.a thrallod. 
Paradwys, Paradwys, 
Caersalem wiw Baradwys, 











2 


Cawn foli Duw â'r delyn aur, 
Yn nisglaer lon Baradwys. 
3 Fy nglíy8ur yn yr anial hyn, 
Yw cofio bryn Calfaria, 
Lle dofodd íesu ddwyfol lid, ( 
Tan bwys y gofid mwya”; 
Gwirionedd pur diysgog yw, 
Fod Iesu'n Dduw galluog, 
Fe ddaeth i'r byd wrth angenrhaid, -..— 
I gym'ryd plaid yr euog. 
Am hyny bydd canu, 
Dewisol fawr i'r lesu, 
Heb dewi byth trwy'r nefoedd wen 
Daeth ar y pren i'n prynu. 


4 Dioddefoddhoelio ei ddwyloa'i draed. 
A thywallt gwaed ei galon, 
Ar bren y groes, rhwng dae'r a ne', 
Yn lle'n pechodau mawrion; 
Fe yfodd yno, ar ein rhan, 
Bob dafn o'r cwpan chwerw, 
Cawn ninnau byth mewn nefol hwyl, $ 
Ro'i mawl i'w anwyl enw. 
Am hyny bydd canu, 
Dewisol fawl i'r Iesu, 
Heb dewi byth trwy'r nefoedd wen, . 
Daeth ar y pren i'n prynu. 





9 


5 Mae enw Crist, i'w anwyl saint, 
Fel enaint tywalltedig, 
Daw'r caeth yn rhydd o tan ei bwn. 
Yn enw hwn yn unig; 
Crist oedd y tân, gynt'i rW y berth, 
Mae'n werth adgoffai'i wyrthiau, , » 
Yn llosgi'n llym, heb wneud ei ol, 
Ynghanol ei changhenau. 
Am hyny bydd canu, 
Dewisiol fawr i'r lesu, 
Heb dewi byth trwy'r nefoedd wen 
Daeth ar y pren i'n prynu. 
6 Mae yn ei fywyd santaidd ef, 
Y ffordd i'r nef yn barod, 
Ac yn ei hynod farwol loes, 
Y tâl y roes tros bechod; 
Yn ei ddyrchafiad at y Tad, 
Mae profiad diammeuol, 
O'i anfarwoldeb hyfryd wedd, 
Tu draw i'r bedd dinystriol, 
Am hyny bydd canu, 
Dewisiol fawl i'r Iesu, 
Heb dewi byth trwy'r nofoedd wen 
Daeth ar y pren i'n prynu. 
7 Mae Orist yn eiriol yn y nef 
Rho'wn ninnau'n yn llef yn llafar, y 


. fd 
pb Maya - 


















4 


| MR. _ Âm nerth ei ras i gadw'r iawn, 
| Ffordd uniawn ar y ddaear, 
*Ac am fesu Grist yn rhan, 
l'n tynu'r Jan o'r tonau, 
«Og ganol g gwasgfa blina; ,Ploedd, 
Sef, ingocdd afon adgau. 
Âm hynŷ bydd cauu, 
Dewisiol fawl i'r Iesu, a 
Heb dewi byth trwy'r nefoedd wen 
Daeth ar y pren i'n prynu. 


Owen Meirion ac Edward Jones, 
A'i ctân. 


